WicipediA 

Gaeleg yr Alban 



Arwyddon ffyrdd mewn Gaeleg yr Alban a 


Saesneg ar bwys Salen 


Iaith Geltaidd sy'n frodorol i'r Alban yw Gaeleg yr Alban 
neu Gaeleg (Gaeleg: Gàidhlig [' ga: lik J ]). Mae'n gangen 
Goidelig o'r ieithoedd Celtaidd. Datblygodd Gaeleg yr 
Alban, fel Gwyddeleg a Manaweg, o Wyddeleg Canol, ac 
felly mae'n tarddu o Hen Wyddeleg. 


Cynnwys 

Nifer siaradwyr 
Cyfundrefn enwau 
Ynganu 

Gramadeg 

Treigladau 

Cyfeiriadau 
Gweler hefyd 


Nifer siaradwyr 


Gaeleg yr Alban 

Gàidhlig 

Siaredir yn ^ Yr Alban 
|*| Canada 
» Unol Daleithiau 
gfl Awstralia 

Seland Newydd 

Rhanbarth Yr Alban, Cape Breton, Nova 
Scotia a Swydd Glengarry , 
Canada 

Cyfanswm 57,602 yn yr Alban.ÜJ 

siaradwyr 

Mae gan ryw 92,400 o bobl 
(tair oed a thros) 
ddealltwriaeth o Aeleg yn 
2001^ gyda rhyw 2,000 yn 
Nova Scotia.Ẅ 1,610 o 
siaradwyr yn yr Unol 
Daleithiau yn 2000.W 822 yn 
Awstralia yn 2001.1 5 1 669 yn 
Seland Newydd yn 2006. 


Teulu 

ieithyddol 


Indo-Ewropeaidd 
■ Celteg 
- Celteg Ynysig 

■ Goidelic 

■ Gaeleg yr Alban 


System Lladin (Amrywiad ar Aeleg yr 

ysgrifennu Alban) 

Statws swyddogol 

laith Yr Alban 

swyddogol 

yn 


Rheoleiddir Nid oes asiantaeth reoli, ond mae 
gan Bòrd na Gàidhlig yn gorff 

datblygu i'r Aeleg 


Codau ieithoedd 


ISO 639-1 gd 

































ISO 639-2 

gla 

ISO 639-3 

giä 

Wylfa 

50-AAA 

leithoedd 



Siaradwyr Gaeleg yn yr Alban (1755-2011) 


Blwyddyn 

Poblogaeth yr 
Alban 

Siaradwyr Gaeleg Siaradwyr Gaeleg a Saesneg 

uniaith dwyieithog 

Cyfanswm siaradwyr 
Gaeleg 

1755 

1,265,380 

289,798 22.9% Anhysbys 


Anhysbys 


1800 

1,608,420 

297,823 18.5% Anhysbys 


Anhysbys 


1881 

3,735,573 

231,594 

6.1% 

Anhysbys 


Anhysbys 


1891 

4,025,647 

43,738 


210,677 

5.2% 



1901 

4,472,103 

28,106 


202,700 

4.5% 



1911 

4,760,904 

8,400 


183,998 

3.9% 



1921 

4,573,471 

9,829 


148,950 

3.3% 



1931 

4,588,909 

6,716 


129,419 

2.8% 



1951 

5,096,415 

2,178 


93,269 

1.8% 



1961 

5,179,344 

974 


80,004 

1.5% 



1971 

5,228,965 

477 


88,415 

1.7% 



1981 

5,035,315 

— 


82,620 

1.6% 

82,620 

1.6% 

1991 

5,083,000 

— 


65,978 

1.4% 

65,978 

1.4% 

2001 

5,062,011 

— 


58,652 

1.2% 

58,652 

1.2% 

2011 

5,295,403 

— 


57,602 

1.1% 

57,602 

1.1% 


Data cyfrifiad yw ffigurau 1755-2001 a ddyfynnir gan MacAuleyJ 6 ^ Daw ffigurau siaradwyr Gaeleg 2011 o 
dabl KS206SC Cyfrifiad 2011 a ffigurau'r boblogaeth gyfan o dabl KS101SC. Sylwer mai ffigurau am rai 3 
oed a throsodd yw rhai'r siaradwyr a chyfrifir y canrannau gan ddefnyddio'r boblogaeth oed 3 a throsodd. 


Dangosodd Cyfrifiad y Deyrnas Unedig 2001 fod 58,652 (1.2% o boblogaeth yr Alban, tair oed a 
throsodd)^ o bobl yn y Alban yn medru'r Aeleg i ryw raddau bryd hynny/ 2 ^ Ynysoedd Allanol Heledd yw 
cadarnle'r iaith. Yn ôl y cyfrifiad, bu gostyngiad o 7,300 yn siaradwyr yr Aeleg ers 1991. Mae ymdrechion i 
wella'r sefyllfa ac mae'r nifer o bobl ifanc sy'n medru'r iaith wedi codi.® 

Nid yw'r Aeleg yn iaith swyddogol yn yr Undeb Ewropeaidd, nac yn y Deyrnas Unedig ychwaith, lle nad 
oes iaith swyddogol de jure hyd yn oed. Serch hynny, cydnabyddir yr iaith yn iaith frodorol yn ôl y Siarter 
Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd Rhanbarthol neu Ieithoedd Lleiafrifol {European Charter for Regional or 
Minority Languages), sydd wedi'i gadarnhau gan Lywodraeth y DUJ 9 ^ Yn ogystal, mae Deddf Gaeleg yr 
Alban (Yr Alban) 2005 yn rhoi cydnabyddiaeth swyddogol i'r iaith, drwy hynny yn sefydlu corff datblygu 
iaith swyddogol, sef Bòrd na Gàidhlig ( Bwrdd Gaeleg yr Alban)} 10 ^ 

Tu allan i'r Alban, mae tafodieithoedd o'r iaith, a elwir yn Aeleg Canada yn bodoli yng Nghanada ar Ynys 
Cape Breton ac ardaloedd arunig yn Nova Scotia. Mae gan yr amrywiad yma ryw 2,000 o siaradwyr, sy'n 
cyfrannu at 1.3% o boblogaeth yr YnysJ 11 ' 


Cyfundrefn enwau 





Ond am Gaeleg yr Alban, gellir cyfeirio at yr iaith hefyd yn Gaeleg. Yn yr Alban, yngenir y gair Gaelic, 
wrth gyfeirio at Aeleg yr Alban yn benodol, yn ' gallk ( galyg ), ond tu allan i'r Alban, yngenir y gair fel 
arfer yn ' geilik ( geilyg ). 

Ni ddylid cymysgu Gaeleg yr Alban gyda Sgoteg, sy'n cyfeirio at fath o'r Saesneg a siaredir yn draddodiadol 
yn Iseldiroedd yr Alban. Cyn y 15fed canrif, cyfeiriwyd at y math o iaith yma yn Inglis ("Saesneg/English"), 
a chyfeiriwyd at Aeleg yr Alban yn Scottis ("Gaeleg yr Alban/Scottish"). Ond ers y 15fed canrif hwyr, daeth 
yn fwyfwy cyffredin i gyfeirio at Aeleg yr Alban yn Erse ("Gwyddeleg/Irish") ac iaith "frodorol" 
Iseldiroedd yr Alban yn Scottis} 12 ^ Heddiw, cydnabyddir Gaeleg yr Alban yn iaith wahanol i Wyddeleg, 
felly na ddefnyddir y gair Erse wrth gyfeirio at Aeleg yr Alban ragor. 

Ynganu 

Prif erthygl: Ffonoleg Gaeleg yr Alban 

Mae gan y mwyafrif o dafodieithodd Gaeleg rhwng wyth a naw prif lafariad ([ieSaoDuY lll]), a all fod 
naill ai'n hir neu'n fur. Hefyd, dwy lafariad wannach sydd, ( [0 i]), a fydd yn fyr bob tro. Er bod rhai 
llafariaid yn drwynol iawn, mae trwynoldeb gwahaniaethol yn brin. Mae rhyw naw deusain ac ambell 
deirsain. 

Mae gan y rhan fwyaf o gytseiniaid ffurfiau daflodol a didaflodi, gan gynnwys system doreithiog o seiniau 
tawdd, trwynol a chrych (tair sain "1" gyferbyniol, tair "n" gyferbyniol a thair "r" gyferbyniol). Mae'r 
ffrwydrolion [b d g], a fu'n lleisiol, wedi colli eu lleisio felly mae'r cyferbyniad erbyn hyn yn un anadlu, 
rhwng [p t k]dianadl a [p h t h k h ] anadlog. Mewn llawer o dafodieithoedd, caiff y ffrwydrolion hyn eu 
lleisio drwy ynganu eilaidd ar ôl gytsain drwynol, e.e. doras ('drws') [tDT0S] ond an doras ('y drws') as 
[ 0 n v dD T 0 S] neu [0 nnras]. 

L n 1—1 n J L n n J 

Mewn rhai ymadroddion sefydlog, collwyd y ffurfiau cysefin, fel an-dràsta ('nawr') 0 an tràth-sa "yr 
amser". 

Ynghanol ac ar ddiwedd gair, mae'r ffrwydrolion anadlog yn rhaganadlog yn hytrach nag anadlog. 

Gramadeg 


Yn debyg i'r Gymraeg a'r ieithoedd Celtaidd eraill, mae gan Aeleg yr Alban nifer 0 nodweddion teipolegol 
diddorol: 

■ Berf-goddrych-gwrthrych yw trefn sylfaenol y geiriau mewn brawddeg syml sy'n cynnwys berf 
gryno, nodwedd deipolegol sy'n eithaf prin ymhlith ieithoedd y byd. 

■ Rhedeg arddodiaid: mae'r ffurfiau cymhleth yn tarddu 0 uniad arddodiad â rhagenw 

■ Cystrawennau rhagenwol i ddangos meddiant a pherchnogaeth: 

Tha taigh agam — "Mae tŷ gennyf" (sef, "Mae tŷ wrthyf") 

Tha an cat sin le lain - "Mae'r gath honno gan lain, lain biau'r gath honno" (sef, "Mae y gath 
yna gan lain") 

■ Rhagenwau pwysleisiol: Mae modd defnyddio ffurfiau pwysleisiol ymhob cystrawen ragenwol. 

Tha cat agadsa ach tha cù agamsa - "Mae cath gennyt ti ond mae ci gennyf i" 


Treigladau 






Rhan allweddol o ramadeg yr Aeleg yw'r treigladau. 

Nodir y treiglad meddal drwy ychwanegu h ar ôl llythyren: 

■ caileag -* chaileag "merch", beag - bheag "bach", faca 
-> fhaca "gwelodd", snog -> shnog "neis" 

Nid yw'r orgraff yn dangos treiglad meddal /, n nac r, ac nid yw'n 
effeithio ar eiriau sy'n dechrau â llafariad nac ar eiriau sy'n dechrau 
ag sg, sm, sp, nac st. 

Ar y llaw arall, mae meinhau neu daflodoli yn newid cytsain ar 
ddiwedd gair drwy ysgrifennu'r llythyren i o'i blaen, fel arfer: 

■ facal -* facail "gair", balach -> balaich "bachgen", òran -> 
òrain "cân", ùrlar -* ùrlair "llawr" 


Bydd meinhau yn aml yn newid llafariad sillaf olaf gair hefyd: 

■ cailleach -> caillich "hen wraig", ceòl -> ciùil "cerddoriaith", 
fiadh -> féidh "carw", cas -* cois "troed" 

Nid yw meinhau'n effeithio ar eiriau sy'n gorffen â llafariad (e.g. 
bàta "boat") neu ar gytseiniaid sydd eisoes yn fain (e.g. sràid 
"street"). 



[nw«>Hpi 
ri iÖ'<tt\>H 


ud-nfy*/ 




pl Ultrẃi tjttr I 
li.rrtt» •'T>c íí\.rr~H 
.... tỳitf- 

ni’. tÌH' rajjw» A>*y<tj1' I 

tt’.iimr.i-r IntfTtji.• n.ruftj 
• otiyît '“trttnl 

nH’- í\mt W 1 

mr -rnẁ<- ttntt rr.-'.rnctìir 
n.’intr c.’cittrr 1 Miiirnrtiu 
Ẁt _ẁm liẁ Jtnẃ À' is*^r.«frr-| 

Yv fciWmtwínr 

íj «ipftfmiir í’îcirtp 

/pjplu r4n nnmV 

*;;i vtìs*- ttujUATn emrÿhi 

î9-ẁr { ,. lCv , v 

/ f* T* Î U * M * 

l nK ŵ’^ w i l ! 

v. # .j, Tgrth «mẃU â Éy l 1 'hilUi*H* 


Mae Llyfr Dèir yn cynnwys y testun 
Gaeleg hynaf o'r Alban, fel y gwelir 
ar ymylon y dudalen hon oddi wrth 
Efengyl Mathew. 


Gellir esbonio y rhan fwyaf o achosion o feinhau cytsain yn hanesyddol fel dylanwad taflodol llafariad blaen 
(megis -/) o flaen y gytsain yng nghyfnodau cynnar yr iaith. Er bod y llafariad hon wedi diflannu erbyn hyn, 
mae'r effaith ar y gytsain ar ei hôl yn parhau.üS Yn yr un modd y câi cytsain gychwynnol ei threiglo'n 
feddal gan lafariad olaf y gair blaenorol, ond nid yw hon yn dal i fod yn yr iaith fodern.^ 14 ^ 

Mae llawer o gytseiniaid ar ddiwedd geiriau wedi diflannu yn natblygiad Gaeleg yr Alban hefyd, ac mae 
olion y cytseiniaid hyn i'w gweld wrth ychwanegu llythrennau megis n-, h- a t- at eiriau ar ôl y fannod a'r 
rhagenwau meddiannol^ 15 ^ er enghraifft, athair "tad", a h-athair "ei thad", ar n-athair "ein tad", an t-athair 
"ytad". 


Cyfeiriadau 


1. Census KS206SC - Language - Scotland (http://www.scotlandscensus.gov.uk/documents/cens 

usresults/release2a/scotland/KS206SC.xls%7C2011) 

2. "News Release - Scotland's Census 2001 - Gaelic Report" (http://www.gro-scotland.gov.uk/pre 

ss/news2005/scotlands-census-2001-gaelic-report.html) o wefan General Registrar for 
Scotland, 10 Hydref 2005. Adalwyd 27 Rhagfyr 2007 

3. "Oifis lomairtean na Gaidhlig (http://www.gov.ns. ca/oga/aboutgaelic.asp?lang=en) 

4. "Language by State - Scottish Gaelic" (http://www.mla.org/map_data_states&mode=lang_tops 

&lang_id=636) ar wefan Modern Language Association. Adalwyd 27 Rhagfyr 2007 

5. "Languages Spoken At Home" (http://web.archive.Org/web/20070621144459/http://www.omi.w 

a.gov.au/WAPeople%5CSectl%5CTable%201p04%20Aust.pdf) o wefan Llywodraeth Awstralia 
Office of Multicultural Interests. Adalwyd 27 Rhagfyr 2007 





















6. MacAulay, Donald (1992). The Celtic Languages (http://books.google.co.uk/books?id=y3klqlD 
YAkMC&printsec=frontcover&dq=the+celtic+languages&hl=en&sa=X&ei=INpiUrTpBqaUOAXe- 

YGwBw&ved=0CEYQ6AEwBA#v=onepage&q=the%20celtic%20languages&f=false). 

Cambridge University Press. t. 141. ISBN 0521231272 . - quoting census data. No data 
recorded for monolingual Gaelic speakers from 1981 

7. Kenneth MacKinnon (2003). Census 2001 Scotland: Gaelic Language -first results (http://lrrc 
3. sas.upenn.edu/popcult/CLPP/Census%202001%20-%20Gaelicl.htm). 

8. Macleod, Murray. Mod's fluentyouth speaks volumes for Gaelic education (http://news.scotsma 
n.com/royalnationalmod/Mods-fluent-youth-speaks-volumes. 3471169.jp) (en) , The Scotsman, 
17 Hydref 2007. 

9. List of declarations made with respect to treaty No. 148 (http://conventions.coe.int/treaty/Comm 

un/ListeDeclarations.asp?NT=148&CM=l&DF=&CL=ENG&VL=l) 

LO. Testun swyddogol Deddf Gaeleg yr Alban (Yr Alban) 2005 (http://www.legislation.gov.uk/asp/20 
05/7/contents) 

Ll. Gaeleg yr Alban yn Nova Scotia (http://www.gov.ns. ca/oga/aboutgaelic.asp?lang=en), Office of 
Gaelic Affairs 

L2. Companion to the Oxford English Dictionary, Tom McArthur, Gwasg Prifysgol Rhydychen, 1994 

L3. Lewis & Pedersen (1989), §167ff; Calder (1923), §6 

L4. Thurneysen (1946), §230ff; Calder (1923), §19 

L5. Thurneysen (1946), §§230, 236ff; Calder (1923), §§13, 48 


Gweler hefyd 


■ Geiriaduron Gaeleg yr Alban 

x 4 Argraffiad Gaeleg yr Alban 

ì ' Wicipedia, y gwyddoniadur rhydd 


wicìaciur Chwiliwch am Gaeleg yr Alban 
yn Wiciadur. 



leithoedd Celtaidd/Celteg 

Brythoneg - (P-Celteg) Goideleg - (Q-Celteg) 

~ II KM ►!< 


A\ 

\ y 


Llydaweg ■ Cernyweg ■ Cymraeg | Gwyddeleg ■ Manaweg ■ Gaeleg yr Alban 

Gwelwch hefyd: leithyddiaeth ■ Y Celtiaid ■ Gwledydd Celtaidd 


Eginyn erthygl sydd uchod am Yr Alban. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia. 
org/w/index.php?title=Gaeleg_yr_Alban&action=edit) 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Gaeleg_yr_Alban&oldid=8729532" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 22 Gorffennaf 2019, am 21:06. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 















































